1570-38 & 11 71023 116૯0 1પ દાથ) €11 ૯ 


આપણ 
માનવ હડકોનું ન 
હનન છે 


લે. મુકતી તન્ઝીમઆલમ કાસમી 


(ઉસ્તાદ હદીસ, દારુલ ઉલૂમ સબીલુલ-ઇસ્લામ, હૈદરાબાદ) 


9 અનુવાદ ૦ 
મુહમ્મદ જમાલ પટીવાલા : 


કકહકપ્રાત્ર્ક 


(શરૂઅલ્લાહનાનામચથી, જે અત્યંત કૃષાળૂઅને દયાળુછે.) 


પ્રકાશક તરફથી... 


વાસ્તવમાં ઇસ્લામ એક સંપૂર્ણ જીવન-વ્વસ્થા છે. તે મનુષ્યને જન્મથી લઈને 
મૃત્યુ સુધીનો એક સંપૂર્ણ પ્રોગ્રામ આપે છે, જેમાં તે દર્શાવે છે કે તેને માનવાનો દાવો કરનાર 
વ્યક્તિએ ઘરથી લઈને મસ્જિદ, બજાર, સરકારી ભવનો અને ન્યાયાલયો સુધી કેવી રીતે 
જીવન વ્યતીત કરવાનું છે. આ સંદર્ભમાં , મુસલમાન હોવાની હેસિયતે, ઇસ્લામી સમાજનું 
સ્વરૂપ, આ સમાજનાં લોકોના અંગત અને સામૂહિક જીવનનાં વ્યવહારો અને વર્તન તથા 
ઘર, પરિવાર અને સમાજ વચ્ચેના પારસ્પારિક સંબંધો; પતિ-પત્ની, બાળકો, માતા-પિતા, 
નોકર-ચાકર વગેરેના હક્કો અને ફરજો, તેના કૌટુંબિક નીતિ-નિયમો અને કાયદા-કાનૂન 
વગેરે બાબતો, જે પ્રત્યક્ષ રૂપે ઇસ્લામી સામાજિક વ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલી છે, તેને જાણવી- 
સમજવી અને તેના પર અમલ કરવો અનિવાર્ય છે; કેમ કે તેમનાં એક-એક અમલની, 
વિશેષતઃ જેનો સંબંધ બીજા લોકો સાથે છે એવાં દરેક વ્વવહારની અલ્લાહત્‌આલા કયામતના . 
દિવસે પૂછપરછ કરશે. તેથી દરેક મુસલમાન માટે એ વાત જાણી-સમજી લેવી જરૂરી છે કે 
ઇસ્લામ કેવો મનુષ્ય ચાહે છે અને તે પોતાના અનુયાયીઓથી શું અપેક્ષા રાખે છે અને 
પોતાના દૈનિક સમાજ-જીવનમાં તે કેવી રીતે વર્તે. બીજી મહત્ત્વની વાત છે' 'શહાદત અલન્નાસ' 
અને “ખૈરે-ઉમ્મત'ની જવાબદારી, જે અલ્લાહતૂઆલાએ ઈમાનવાળાઓ ઉપર નાખી છે. 
ઈમાન લાવ્યા પછી, અને માનવી હોવાની હેસિયતે તેમનું કર્તવ્ય બને છે કે તેઓ પોતાના 
વાણી અને વર્તન દ્વારા લોકો સમક્ષ ઇસ્લામની સાચી સાક્ષી પ્રસ્‍તુત કરે. આ સાક્ષી સરળ 
અને સહજ રૂપે કેવળ આદર્શ ઇસ્લામી સમાજનાં નિર્માણ દ્વારા આપી શકાય છે. એક એવા 
સમાજનું મોડલ આસપાસના લોકો સમક્ષ મૂકવામાં આવે, જેને જોઈને તેઓ ઇસ્લામતે 
ઓળખી લે અને પોતાની લૌકિક અને પારલૌકિક સફળતા અને મુક્તિનો માર્ગ પામી લે. 

આ સંદર્ભમાં આદર્શ ઇસ્લામી સમાજની રૂપરેખા દર્શાવતાં પુસ્તકોની ઉપયોગી 
અને બહુમૂલ્ય શ્રેણી ભારતના પ્રસિદ્ધ આલિમો અને ઇસ્લામી વિદ્વાનો દ્વારા તૈયાર કરાવવામાં 
આવી છે, જેને ઇસ્લામી સાહિત્ય પ્રકાશન-ગુજરાત દ્વારા ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકાશિત કરવાનું 
આયોજન છે. આ તમામ પુસ્તિકાઓના નામ આ પ્રમાણે છે : 
૧. સ્વચ્છતા અને ઇસ્લામ લે. મુફ્તી મુહમ્મદ મુશ્તાક તિજારવી 
ર. મહિલાઓની રોજી-પ્રાપ્તિ: હદો અને તકાદાઓ લે.ડો. શહનાઝ બેગમ 
૩. દહેજ અનેવારસાધિકાર અંગે ઈસ્લામી દષ્ટિકોણ લે. મુફતી મુહમ્મદ મુશ્તાક તિજારવી 
૪. જાતિભેદ અને ઇસ્લામ લે. ડૉ. ફઝલુર્રહમાન ફરીદી 


પ. સગપણની પસંદગી લે. ડો. મુહમ્મદ ફડીમ અત્ર નદવી 
(આપુસ્તિકાઓ ગુજરાતીમાં પ્રકાશિત થઈ ચૂકી છે.) 


૬. શાદી-બ્યાહઃ અસરાફસે કૈસે બચે? લે. ડૉ. મુહમ્મદ ફહીમ અષ્ટર નદી 
૭, વાલેદૈન ઔર ઔલાદકે હુકૂક ઔર ફરાઇઝ લે. મૌ. મુહમ્મદ યૂસુફ ઇસ્લાહી 

૮. મુશ્તરકા ખાનદાની નિઝામ ઔર ઇસ્લામ લે. મૌ. સુલતાન અહમદ ઇસ્લાહી 

૯. તલાક: ક્યૂં ઔર કૈસે? લે. ડૉ. મુહમ્મદ ફહીમ અષ્સર નદવી 
૧૦. ખુશૂગવાર અઝદવાજી તા'લ્લુકાત * લે. મૌ. મુહમ્મદજરજીસ કરીમી * 
૧૧. તા'દદાદે અઝદવાજ : કબ ઔર કિસ લિયે ? લે. મુહમ્મદ ઇનાયતુલ્લાહ સુબ્ડાની 
૧૨. કુફૂવ, બિરાદરીવાદ ઔર ઇસ્લામ લે. રિયાઝ અહમદ 

૧૩. સ્રી-ભ્રૂણહત્યા : કારણો અને નિવારક ઉપાયો લે. ડૉ. મુહમ્મદ રઝિયુલ ઈસ્લામ નદવી 


* 


૧૪: ઔલાદકી તરબિયત - મુફતી મુહમ્મદ મુશ્તાક તિજારવી 


આ બધામાંનું એક, આ નાનકડું પુસ્તક પણ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ૨૧ મી 
સદીમાં વૈશ્વિક સ્તરે માનવ-અધિકારોની ચર્ચા ખૂબ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. જો કે આ 
ચગડોળે ચઢી ગયેલી ચર્ચાનો સંબંધ મોટાભાગે એવા માનવ-હક્કો સાથે છે, જે પ્રચાર- 
પ્રસારના માધ્યમો દ્વારા કે માનવ-અધિકારો' માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ અને એકલ-દોકલ 
મહાનુભાવો દ્વારા ઉપાડવામાં આવેલ છે. આપણા-સૌની નજર આપણા જ આસપાસના 
લોકો દ્વાર અને ક્યારેક તો સ્વયં આપણા દ્વારા થતા માનવ-હક્કોના હનન તરફ ભાગ્યે જ 
જાય છે. આપણે સૌ તેને નોની અને મામૂલી વાત સમજીને આંખ આડા કાન કરી લઈએ 
છીએ, કે પછી તેને માનવ-હક્કોનું હનન ગણતા જ નથી. આ પુસ્તકમાં આવા જ કેટલાક 
હક્કોની વાત કરવામાં આવી છે, ઇસ્લામી આદેશો અને માર્ગદર્શનના પ્રકાશમાં. 


માનવ-હક્કોના ઉલ્લંઘનના સંદર્ભે આ નાનકડું પુસ્તક ઘણુંબધું કહી જાય છે. 
વિદ્વાન લેખક મુફતી તન્ઝીમ આલમ કાસમી સાહેબે ખૂબ સરળ અને પ્રવાહી ભાષામાં અને _ 
આગવી.શૈલીમાં, ઇસ્લામી દષ્ટિકોણને સામે રાખીને, દરરોજ સહજ રીતે લોકો દ્રારા આચરાતાં 
માનવ-હક્કોના ઉલ્લંઘનની વાત સંક્ષેપ્રમાં કરી છે. આપણે એમ જ સમજવું પડશે કે અહીં 
આપેલાં કિસ્સાઓ માત્ર ઉદાહરણરૂપ છે. જ્યારે વ્યક્તિ પોતાના અને લોકોના દૈનિક જીવનની 
પળેપળ પર પોતાની નજર દોડાવશે, તો આવા તો અનેક દષ્ટાંતો તેના સામે આવશે, જેના 
હનન અંગે સૌએ જાગૃત થવાની. જરૂર છે. જેણે ઈમાનનો દાવો કરીને પોતે મુસલમાન 
હોવાનું એલાન કર્યું છે, તેણે તો વિશેષરૂપે આ બાબતની પૂરેપૂરી કાળજી રાખવી પડશે, કેમ 
કે તેનું તો ઈમાન છે કે અલ્લાહતૂઆલા કયામતના દિવસે તેની રજેરજ નેકી અને રજેરજ 
બૂરાઈનો હિસાબ તેનાથી લેવાનો છે. 

પ્રસ્‍તુત પુસ્તકમાં વિદ્દાન લેખકે આ મહત્ત્વની વાતને ખૂબ સુંદર રીતે અને સરળ 
શબ્દોમાં આલેખી છે. આશા છે કે વાચકોને તે પસંદ પડશે. 

- ઈસ્લામી સાહિત્ય પ્રકારન-ગુજરાત. 


આ પણ માનવ હક્કોનું હનન છે. 


લોકોના હક્ક મારવા, તેનું હનન કરવું એક મોટોઃ ગુનો છે, જે કયામતના 
દિવસે ત્યાં સુધી માફ કરવામાં નહીં આવે, જ્યાં સુધી જેના હક્ક મારવામાં આવ્યા છે તે 
પીડિત વ્યક્તિ સ્વયં માફ ન કરી દે અથવા જેણે હક્ક માર્યા છે તે વ્યક્તિથી તેનો બદલો 
પીડિત વ્યક્તિને અપાવી દેવામાં ન આવે. કુર્ખાન અને હદીસમાં “હુકૂકુલ ઇબાદ' 
(લોકોના હક્કો) નું ખૂબ મહત્ત્વ દશવિવામાં આવેલ છે અને વિભિન્ન રીતે બંદાઓ પર 
એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે જો દુનિયામાં કોઈ વ્યક્તિએ બીજાનો હક્ક દબાવી દીધો 
અને મૃત્યુથી પહેલાં તેની કોઈ દરકાર ન કરી, ત્યાં સુધી કે તે આ જ હાલતમાં દુનિયાથી 
ફ્ુખસદ થઈ ગયો, તો કયામતના દિવસે, જ્યારે કે એક-એક નેકી અને સત્કર્મ માટે 
લોકો મોહતાજ હશે; હક્ક મારવાના બદલામાં જાલિમની (જેણે હક્ક માર્યો છે તેની) . 
નેકીઓ મજલૂમ (પીડિત)ને આપી દેવામાં આવશે, અને જો જાલિમની નેકીઓ સમાપ્ત 
થઈ જાય તો મજલૂમના ગુનાઓ જાલિમના શિરે લાદી દેવામાં આવશે. તેથી ઘણાં 
નમાઝ પઢનારાઓ, રોઝા, ઝકાત, હજ્જ , જિહાદ અને અન્ય ઉચ્ચ ઇબાદતો કરનારાઓ 
તે દિવસે એટલા માટે ખાલી હાથ થઈ જશે કે દુનિયામાં ઇબાદતો કરવાની સાથે “હુકૂકુલ 
ઇબાદ' (લોકોના હક્કો)ને અદા કરવાની ચિંતા નહોતા કરતા. આમ જોવા જઈએ તો 
મૃત્યુ ટાણે તો નેકીઓનો ઢગલો હતો, દુનિયામાં લોકો તેમને સારી દષ્ટિએ જોતાં હતા, 
પરંતુ બંદાઓના હક્કોનું હનન કરવાના ગુનાનો બોજ પણ તેમના માથે હતો, જેમને 
અદા ન કરવાને કારણે તેમને નેકીઓથી વંચિત કરી દેવામાં આવશે અને તેમના વિશે 
જહન્તમનો નિર્ણય કરવામાં આવશે. આવા જ લોકોને હદીસોમાં “મુફલિસ' (નાદાર) 
ઠેરવવામાં આવ્યા છે. * પી 

હક્કો મારંવાનાં અમુક પ્રકાર તો સ્પષ્ટ છે. દીન અંગેની મામૂલી જાણકારી 
અને ચિંતા રાખનારાઓ પણ તેનાથી સારી રીતે વાકેફ છે; જેમ કે તોલમાપમાં કમી 
કરવી, કોઈની જમીન પચાવી પાડવી, બીજાઓની ધન-સંપત્તિ પર અનુચિત કબજો 
કરી લેવો, કરજ કે ઉધાર લઈને તેને પાછું ન કરવું વગેરે. આ એવા હક્કો છે, જેના ગુના 
કઝ 


[1] 


અને બૂરાઈ હોવા અંગે મોટાભાગે તમામ મુસલમાનો વાકેફ છે અને તેને અલ્લાહની 
નારાજગીનું કારણ સમજે છે. પરંતુ હક્કો મારવાનાં કેટલાંક એવા રૂપો પણ છે, જેનાથી 
સામાન્ય રીતે'મુસલમાનો અજાણ છે અને અજાણતામાં તેઓ આ અક્ષમ્ય ગુનાનું આચરણ 
કરી રહ્યા છે; અને જો તેમને આ વાતની ખબર પણ છે તો તેને એક મામૂલી ગુનો 
સમજીને તેની અવગણના કરી દે છે, જ્યારે કે તે પોતાનાં મહત્ત્વ અને અર્થપૂર્ણતા તથા 
તેના પાછળની ભાવના અને ગુણવત્તાની રીતે અત્યંત નુકસાનકારક અને મોટાં ગુનાનું 
નિમિત્ત બને છે. તેમાંથી કેટલાંક પ્રકારો, ઉદાહરણતઃ, અહીં વર્ણવવામાં આવે છે : 


(૧) ટ્રાફિક સિગ્નલ તોડીને આગળ વધી જવું : 


ટ્રાફિકના શિસ્ત અને અત્તુશાસન તેમજ વ્યવસ્થા બહાલ રાખવા માટે સરકાર 
તરફથી ઠેક-ઠેકાણે ટ્રાફિક સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યા છે. લાલ રંગના સિગ્નલનો 
અર્થ એ છે કે આ સિગ્નલ તે દિશામાં આવનારાં. લોકોને રોકાઈ જવાની સૂચના આપે 
છે. તેમને રોકીને બીજી તરફ ટ્રાફિકના વહેણને ચાલુ કરવાનો તેનો હેતુ હોય છે, જેથી 
અકસ્માતો અને રસ્તાઓને લગતી સમસ્યાઓથી લોકો સુરક્ષિત રહે. હવે જો કોઈ 
વ્યક્તિ લાલ સિગ્નલને તોડીને આગળ વધી જાય છે, તો તે હક્કનું હનન કરનાર બનશે; 
એટલા માટે કે સરકારે તેને રોકીને બીજાઓને પસાર થવાનો હક્ક આપ્યો છે. લાગૂ 
વ્યવસ્થાના વિરુદ્ધ, તેના પસાર થવાથી બીજા લોકો તકલીફમાં મૂકાશે અને તેઓ પોતાની 
ગતિ અનુસાર સ્વતંત્રતાથી પસાર નહીં થઈ શકે. તેનો અર્થ એ થયો કે ટ્રાફિક વિભાગ 
તરફથી તેમને આપવામાં આવેલ હક્કનું આ ટ્રાફિક સિગ્નલ તોડીને પસાર થનાર 
વ્યક્તિએ હનન કરી લીધું. આ કૃત્ય કેવળ અશિષ્ટ અને અવિવેકી તથા અનિયમિત 
અને ગેરકાયદેસર કૃત્યોના સમૂહમાં જ નથી આવતું , બલ્કે દીનની રીતે પણ મોટો ગુનો 
છે, કયામતના દિવસે અન્ય 'હુકૂકુલ ઇબાદ'ની જેમ આની પણ પૂછપરછ થશે અને તેનું 
આચરણ કરનારાઓ સજાના અધિકારી ઠરશે. 


આજના સમાજમાં અને બવસ્થા-તંત્રમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થાથી મોટાભાગે 
બેદરકારી દાખવવામાં આવે છે. મનમાં એ વાત ઘર કરી ગઈ હોય છે કે આનો વળી 
દીન અને શરીઅતથી શું સંબંધ ? વધુમાં વધુ આ એક અશિષ્ટ અને અવિવેકી તથા 
ટ્રાફિક વિભાગના નીતિ-નિયમોનું ઉલ્લંઘન હોઈ શકે છે. આ જ માનસિકતા અને 
ખ્યાલના કારણે ટ્રાફિકના કાયદાઓનું રાત-દિવસ ઉલ્લંઘન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને 
કપાળ પર વળ સુદ્ધાં દેખાતો નથી, મન ઉપર કોઈ બોજ પણ અનુભવાતો નથી અને ન 
તો તેના ગુના હોવાનો અહેસાસ ઉભરે છે. સ્પષ્ટ છે કે જે કૃત્યના ગુના હોવાનો અહેસાસ 


----------------ઞઝામાાાાાાનાાાાાાાાાાામાાાતન------------------------ 


2 


સુદ્ધાં ન હોય અને જેને શરીઅતનું ઉલ્લંધન પણ ન સમજવામાં આવતું હોય, તેનાથી * 
રોકાઈ જવાનો અને પોતાના વર્તનમાં બદલાવ લાવવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં ઊભો થાય છે ? 
આ જ કારણ છે કે મુસલમાનો પોતે પણ અને સારું એવું ભણેલાં-ગણેલાં લોકો પણ 
સરકાર તરફથી "નિર્ધારિત કરવામાં આવેલ ટ્રાફિક વ્વવસ્થાની દરકાર નથી કરતા અને 
પરિણામે સડકો પર થતાં અકસ્માતોમાં રોજ-બરોજ-વધારો થતો જઈ રહ્યો છે. 


ટ્રાફિક સિગ્નલને તોડીને આગળ વધવું , આમ તો મામૂલી વાત લાગે છે, પણ 
અકસ્માતોના રૂપમાં ક્યારેક તેનાં પરિણામો ખૂબ ભયાનક હોય છે અને તેનાથી સખત 
નુકસાન થાય છે. વિચાર કરવામાં આવે તો દીનની રીતે પણ તેમાં અનેક ગુનાઓ 
એકત્ર થઈ ગયા છે : એક, હક્ક મારવાનો; બીજો, બીજાને તકલીફ અને દુઃખ 
પહોંચાડવાનો, એ રીતે કે તેનાથી બીજા લોકો ખૂબ જ તકલીફ અને ઉલ્ઝન અનુભવે 
છે; ત્રીજો, કાનૂન અને નિયમ તોડવાનો, એટલા માટે કે જે કાયદા-કાનૂન અને નીતિ- 
નિયમો સરકાર તરફથી જાહેર હિત માટે બનાવવામાં આવે અને તે શરીઅતના વિરુદ્ધ 
પણ ન હોય તો તેની પાબંદી શરઈ રીતે પણ વાજિબ (જરૂરી) છે; ચોથો ગુનો અહીં 
વચન-ભંગનો પણ છે, કેમ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ એવા જ માણસને આપવામાં આવેઃ 
છે, જે ટ્રાફિક વિભાગ તરફથી લાગૂ કરવામાં આવેલ તમામ કાયદા-કાનૂન અને નીતિ- 
નિયમોનું પાલન કરવાનું વચન આપે. લાયસન્સ લેતી વખતે જો અધિકારીઓને બતાવી 
દેવામાં આવે કે તે ટ્રાફિકના કાયદા-કાનૂન અને નીતિ-નિયમોતું પાલન નહીં કરે, તો 
તેને કદાપિ લાયસન્સ આપવામાં નહીં આવે. 


વિચારવાની બાબત એ છે કે ટ્રાફિકના લાલ રંગના સંકેતને ફલાંગવું, જેને * 
આપણે દૈનિક જીવનમાં મામૂલી વાત સમજીએ છીએ, તે કૃત્ય દુનિયાની રીતે હાનિકારક 
હોવાની સાથે દીન અને શરીઅતની દષ્ટિએ પણ કેટલું ભયાનક છે ! હક્ક મારવા જેવા 
મોટાં ગુનાની સાથે અન્ય ત્રણ મુખ્ય ગુનાઓ પણ તેના સાથે છે. રાત-દિવસ આપણે 
કોઈપણ પ્રકારના સંકોચ વગર આ ગુનો પોતાના ખાતામાં જમા કરતા જઈએ છીએ 
અને આપણને એવો વિચાર પણ નથી આવતો કે આપણાથી કોઈ ગુનાનું આચરણ થઈ 
રહ્યું છે ! જરૂર એ વાતની છે કે રસ્તા પર ચાલતાં ધીરજ, સહનશીલતા અને ટ્રાફિક 
વ્યવસ્થાની પાબંદી કરવામાં આવે. તેનાથી અકસ્માતો પણ ઓછા થશે અને દીનની 
રીતે ગુનાઓથી પણ બચી શકાશે. 

(૨) રસ્તાઓમાં અવરોધ ઊભા કરીને જલ્સા-જુલૂલ અને સરઘસો કાઢવાં : 


મિ 


જાહેર માર્ગો અને રસ્તાઓ-કેડીઓથી તમામ લોકોનો સંબંધ હોય છે. એવો 


[31 


રસ્તો, જે કોઈનો અંગત અને નિજી ન હોય , તેનાથી દરેક વ્યક્તિને કોઈ સમયના બંધન 
વિના પસાર થવાનો હક્ક હોય છે. તેથી સડકો પર જલ્સા-જુલૂસ અને સરઘસો કાઢવાં, 
શાદી-વિવાહ કે લગ્નમાં બારાતોને રોકાણ કરાવવું અથવા ભોજન સમારંભો કે પાર્ટીઓ- 
સંમેલનો રાખવા, સુખ-દુઃખના પ્રસંગોએ સગા-સંબંધીઓત્તે ઉઠવા-બેસવા માટે ' 
પાથરણાં, ખુરશીઓ અને મંડપો લગાવવા ઉચિત નથી. તેના કારણે જેટલી વાર માર્ગો 
અને સડકો પર લોકોની અવરજવર અને વાહન-વ્યવહાર પ્રભાવિત થશે, લોકોના 
હક્કોનું હનન થતું રહેશે. તેનો અર્થ એ થયો કે રસ્તાઓને આ રીતે રોકનારાઓએ એ 
લોકોના હક્કો છીનવી લીધા, જેઓ આ રસ્તા પરથી આ સમયગાળામાં પસાર થવાના 
હતા. આ પણ લોકોના હક્ક મારવાની એવી રીત છે, જેના તરફ સામાન્યતઃ લોકોનું 
ધ્યાન જતું નથી. આ જ કારણ છે કે કોઈ સખત મજબૂરી વગર, મામૂલી કામ માટે ખૂબ 
જ વ્યસ્ત રસ્તાઓ પર અવરોધો ઊભા કરી દેવામાં આવે છે, જેનાથી સેંકડો લોકોને 
તકલીફ અને દુ:ખ પહોંચે છે અને તેમને મોટું નુકસાન સહન કરવું પડે છે. આ નુકસાનનો 
અંદાજ લગાવવો હોય તો તે વ્યક્તિને પૂછો, જે પોતાના બીમાર માણસને હોસ્પિટલ 
લઈ જઈ રહ્યો હોય અને તે બીમાર વ્યક્તિ બેચેની અનુભવી રહ્યો હોય અને તકલીફમાં 
હોય કે કોણ જાણે ક્યારે તેનો શ્વાસ થંભી જાય ? આવા બીમાર વ્યક્તિ માટે એક-એક 
ક્ષણ કીમતી હોય છે. કોઈ જલ્સા-જુલૂસ કે સરઘસ કે પ્રસંગના કારણે રસ્તો રોકી લેવાથી * 
તેને જે તકલીફ પહોંચશે, શું તેનું અનુમાન કરી શકાય છે ? એ જ પ્રમાણે કોઈ મુસાફર 
રેલ્વે સ્ટેશન અથવા એરપોર્ટ પહોંચવા માગતો હોય અને ટ્રેન ઉપડવામાં કે વિમાન 
ઉડવામાં ખૂબ ઓછો સમય શેષ રહી ગયો હોય, તેના માટે પાંચ-દસ મિનિટનો સમય 
પણ ખૂબ મહત્ત્વનો હોય છે. રસ્તા પર અવરોધ હોવાના કારણે તેને વિકલ્પ રૂપે બીજો 
રસ્તો શોધવો પડશે અને એ રીતે ચોક્કસપણે તેને દસ-વીસ મિનિટનો વિલંબ થશે, તો 
પહેલી દૃષ્ટિએ તો આ દસ-વીસ મિનિટનો વિલંબ છે, પરંતુ આ વિલંબના પરિણામે 
બીમાર માણસ મૃત્યુને ભેટી શકે છે અને મુસાફર પોતાના નિયમિત સફરથી તદ્દન 
' વંચિત પણ થઈ શકે છે. 
શરીઅતે ઇસ્લામીએ લોકોને મામૂલી તકલીફ પહોંચાડવાની પણ મનાઈ કરી 
છે. તેથી એવું કામ કરવું પ્રતિબંધિત છે, જે બીજા લોકો માટે તકલીફનું 'કારણ બને, 
ચાહે તે કામ સારું અને નેક જ કેમ ન હોય ! જેમ કે, નમાઝ પઢવું એક શ્રેષ્ઠ કાર્ય છે, 
* તેનાથી અલ્લાહનું સામિપ્ય પ્રાપ્ત થાય છે; તેમ છતાં જાહેર માર્ગો પર કે તેના નજીક 
આડ વગર નમાઝ પઢવાની મનાઈ કરવામાં આવી છે, એટલા માટે કે તેના પરિણામે 
ત્યાંથી પસાર થનારા લોકોને થોડીક વાર સુધી પોતાનો સફર મોકૂફ રાખવો પડશે અને 
“5 


ટી 


આ વસ્તુ તેના માટેતકલીફનું કારણ છે. એ જ રીતે મસ્જિદમાં એકલાં નમાઝ પઢનારાઓને 
પણ સૂચના આપવામાં આવી છે કે મસ્જિદના ચોક કે આંગણાનાઃવચ્ચોવચ્ચ એ રીતે * 
નમાઝ ન પઢે કે ત્યાંથી પસાર થનારા વ્યક્તિને તકલીફ પડે, બલ્કે કોઈ થાંભલાની 
પાછળ કે દીવાલની નજીક અથવા કોઈ ખૂણામાં નમાઝ પઢે. આ સૂચના એટલા માટે 
આપવામાં આવી છે કે નમાઝ પઢનારાની સામેથી નીકળવું સખત ગુનો છે, અને આ 
ગુનાથી બચવા માટે એક મુસલમાન કોશેશ કરે છે કે યથાસંભવ નમાઝ પઢનારાની 
સામેથી પસાર ન થાય, તેને લઈને ત્યાંથી નીકળવા માગતા વ્યક્તિ માટે થોડીવાર માટે _ 
રોકાઈ જવું પડશે અને તે તેને તકલીફ અને મુશ્કેલીમાં મૂકી દે છે. શક્ય છે કે તેને કોઈ 
મહત્ત્વનું કામ આવી પડ્યું હોય, જેના કારણે તે તરત જ જવા માગતો હોય અને તે 
વ્યક્તિની નમાઝ તેના માટે અવરોધરૂપ બનશે. તેથી શરીઅતે, જયાં નમાઝ પઢનાર 
વ્યક્તિની સામેથી નીકળવાની મનાઈ ફરમાવી છે, તે રીતે નમાઝ પઢનારાઓને પણ 
સૂચના આપી છે કે તેઓ બીજા લોકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ ન બને, બલ્કે ત્યાં સુધી 
ફુકહાએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે જો કોઈ નમાઝ પઢનાર જાહેર રસ્તામાં આડ કે ઓટ વગર 
નમાઝ પઢવા લાગે અથવા મસ્જિદના ચોકમાં કે આંગણામાં વચ્ચોવચ્ચ નમાઝ માટે 
ઊભો થઈ જાય અને કોઈ વ્યક્તિ તેના સામેથી પસાર થવા મજબૂર થઈ જાય, તો તેના 
પસાર થવાનો ગુનો નમાઝ પઢનાર વ્યક્તિ પર હશે, સામેથી નીકળનાર વ્યક્તિ પર 
નહીં. વિચારો કે બીજાને તકલીફ આપવા કે મુશ્કેલીમાં મૂકવાના કૃત્યને શરીઅતે કેટલું 
નાપસંદ કરેલ છે. તેથી જાહેર માર્ગો પરઃ એવો કોઈપણ પ્રસંગ, ઉજવણી કે અમલ, 
જેનાથી સામાન્ય લોકો અને મુસાફરો તકલીફ અનુભવે, શરઈ દષ્ટિએ ઉચિત નહીં 
હોય. ી ' ન્‍ 2 


કેટલાક લોકો દીની જલ્સાઓ-સભાઓ અને સંમેલનો માટે દલીલ કરે છે કે 
તેનાથી લોકોને ફાયદો થશે અન્તે આ દરેક માટે ભલાઈનું કામ છે; તેથી તેની પરવાનગી 
હશે. પરંતુ આ પ્રકારની દલીલો ગેરશરઈ અને શરીઅતની પ્રકૃતિ અને હેતુના વિરુદ્ધ 
છે. હઝરત સહલ બિન મઆઝ રરદિ. પોતાના પિતાથી નોંધે છે કે તેઓ એક વખતે 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લ.ની સાથે જિહાદમાં ગયા,'એક ઠેકાણે સહાબાએ કિરામ રદિ.એ એવી 
રીતે પડાવ નાખ્યો કે જગ્યા સાંકડી થઈ ગઈ અને રસ્તો બંધ થઈ ગયો. ત્યાંથી અવરજવર 
કરનારાઓને મુશ્કેલી પડવા લાગી. તે વખતે આપ સલ્લ.એ ઘોષણા કરનાર દ્વારા 
એલાન કરાવ્યું : ““નિઃશંક, જે વ્યક્તિએ જગ્યાને તંગ અને સાંકડી કરી નાખી અથવા 
રસ્તો રોક્યો, તેને જિહાદનો સવાબ (પુણ્ય) નહીં મળે.” (અબૂ દાઉદ, કિતાલુલ જિહાદ, 
હ.નં.૨ર૬૦) 


1] 


જિહાંદ, આમ તો એક ઉત્તમ કાર્ય છે, મુજાહિદો અને યોદ્ધાઓના ઉચ્ચ 
દરજ્જાઓ અંગે અનેક રિવાયતો મળે છે, પરંતુ જ્યારે તેનાથી બીજા લોકોને નુકસાન 
અને તકલીફ પહોંચે, તો આપ સલ્લ.એ કડક રીતે તેની મનાઈ ફરમાવી અને આ 
અત્યંત મહત્ત્વની ઇબાદતને નિરર્થક ઠેરવી. આ રિવાયતથી એ શિખ મળે છે કે જલ્સા- 
જુલૂસ, સભા-સરઘસ, પ્રસંગો-કજવણીઓ કે કોઈ અન્ય રીતે જાહેર રસ્તાઓ ન રોકવા 
જોઈએ, અને ન તેને તંગ કે સાંકડો કરવો જોઈએ, તેના માટે વૈકલ્પિક જગ્યા શોધવી 
જોઈએ. વિશેષતઃ જલ્સાઓ-સભાઓ અને સરઘસો માટે યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરવામાં 
આવે કે તે જાહેર માર્ગો પર ન કરવામાં આવે. ચોક્કસ, આ સભા-સંમેલનો મહત્ત્વના 
અને ખૂબ જ ઉપયોગી છે, પરંતુ આ સારા કાર્ય માટે ખોટી રીત અપનાવવાથી તે 
બિનઉપયોગી અહિતકારી બની જશે. સ્પષ્ટ રહે કે એવો રસ્તો, જે સામાન્ય લોકોની 
અવરજવર માટેનો ન હોય અને આ રસ્તાથી જેમના હક્કો જોડાયેલા હોય, તેઓ રાજી 
હોય તો પણ સખત મજબૂરી હેઠળ જ ત્યાં સભા-સંમેલન કે કોઈ અન્ય ઉજવણી કરી 
શકાશે. 
(૩) લાઉડ સ્પીકરનો અનુચિત ઉપયોગ ઃ 

જલ્સા-જુલૂસ અને સભા-સંમેલનો માટે આવશ્યકતાનુસાર લાઉડ સ્પીકરનો 
ઉપયોગ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ કોઈ જરૂરત વગર તેનો ઉપયોગ કરવો અથવા 
જરૂરતથી વધારે અને કસમયે તેનો ઉપયોગ યોગ્ય નથી. એવા લોકો, જેઓ બીમાર 
હોય છે અથવા ભણવા-ગણવા કે શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણ કે બૌદ્ધિક કાર્યોમાં વ્યસ્ત હોય છે, 
તેમના માટે તે તકલીફનું કારણ બને છે. તે જ પ્રમાણે તેનાથી આસપાસ અને નજીકમાં 
રહેતા લોકોના આરામ અને ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે. તેઓ રાહત અને શાંતિનો શ્વાસ 
પણ લઈ શકતા નથી. તેના કારણે તેઓ અસામાન્ય ઉલ્ઝન અને બેચેની અનુભવે છે. 
તેમાંથી કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે, જેમને વહેલી સવારે ડ્યૂટી પર જવાનું હોય 
છે. જો તેઓ સમયસર સૂઈ ન શકે તો તેમનું સમગ્ર આયોજન બગડી જાય છે અને તેઓ 
ખૂબ મુશ્કેલીમાં મૂકાઈ જાય છે. તેથી વ્યર્થ અને જરૂરતથી વધારે અને કસમયે લાઉડ 
સ્પીકરના ઉપયોગની શરઈ દષ્ટિએ પરવાનગી નહીં હોય. તેમાં બીજાને તકલીફ અને 
૬ુઃખ પહોંચાડવાનો ગુનો છે અને લોકોના હક્ક મારવાનો પણ; એટલા માટે કે આરામ 
અને રાહત અને ચેન અને સુકૂન દરેકનો વ્યક્તિગત હક્ક છે, જેમાં અયોગ્ય અને 
અઘટિત હસ્તક્ષેપ કરવાનો અને ખલેલ નાખવાનો કોઈને અધિકાર નથી. એ લોકો, 
જેઓ શોરબકોર અને ઘોંઘાટ અને બૂમબરાડા દ્વારા અથવા વેનાકારણ લાઉડ સ્પીકરનો 
ઉપયોગ કરીને આસપાસના લોકોને નુકસાન અને તકલીફ પહોંચાડે છે, તેઓ લોકોના 


16] 


હક્કનું હનન અને દુઃખ પહોંચાડવાના ગુનામાં સંડોવાયેલા છે, કયામતના દિવસે તેની 
પણ પૂછપરછ થશે અને તે દિવસે તેઓ ખૂબ [નિરાશ હશે, 

કુર્ઓાન-મજીદે નમાઝ પઢનારાઓને કેરઆત અને તકબીરોના અવાજમાં 
સંતુલન રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે અને હદથી વધારે અવાજ ઊંચો કરવાના કૃત્યને 
નાપસંદ કર્યું છે. અલ્લાહત્‌આલાનું ફરમાન છે : ““અને પોતાની નમાઝ ન બહુ ઊંચ। 
અવાજે પઢો અને ન તો બહુ ધીમા અવાજે, આ બંને વચ્ચે મધ્યમ પ્રકારનો લહેજો * 
(સ્વર) અપનાવો.” (સૂર: બની ઇસરાઈલ, આ. ૧૧૦) 


આયતના સામાન્ય શબ્દોથી એ સ્પષ્ટ નિર્દેશ મળે છે કે કુર્બાનની કિરઆત 
અને પઠન, નમાઝની તકબીરો અને દુઆ વગેરેમાં ઊંચો અવાજ કાઢવો અને હદથી 
વધારે મોટા સ્વરથી બોલવું નાપસંદ કાર્ય છે. પોતાના અવાજને સંતુલિત રાખવાનો 
પ્રયાસ કરવોજોઈએ. આ જ આયતના સંદર્ભમાં આદરણીય કુકહાએ કિરઆત વગેરેમાં 
જરૂરતથી વધારે અવાજ કાઢવાના કૃત્યને મકરુહ (નાપસંદ અને ઘૃણાસ્પદ) ઠેરવ્યું છે. 
અલ્લામા શામી લખે છે : ““અને ઇમામ અનિવાર્યપણે જમાઅત (ની વ્યાપકતા)ને 
ધ્યાનમાં રાખીને તેટલે અંશે જ પોતાનો અવાજ ઊંચો કરે, જો વધારે કર્યો તો તેણે 
નાપસંદ કૃત્ય કર્યું.'' (દુર્રે મુષ્સાર, મઅશ્‌ શામી : ૧/૪૯૭) 


આ વિગતોથી એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે નમાઝ માટે પણ જરૂરત ન હોય 
તો લાઉડ સ્પીકર લગાવવું મક્રુહ છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં લાઉડ સ્પીકરમાં નમાઝ 
પઢવાને ફેશન (પ્રચલિત કે પ્રથા) બનાવી લેવામાં આવેલ છે. મસ્જિદમાં ખૂબ ઓછા 
માણસો હોવા છતાં લાઉડ સ્પીકર લગાવવામાં આવે છે અને પછી નીચેના માઇકની 
સાથે ઉપરનું માઇક પણ જોડી દેવામાં આવે છે, જેનાથી આખા મહોલ્લામાં અવાજ ગૂંજે 
છે, જે શરીઅત અતુસાર ખૂબ જ અનુચિત છે. એક મુસલમાન શરીઅતના આદેશનો 
પાબંદ હોય છે, ન કે ફેશન અને મનની ઇચ્છા કે પોતાની મરજીનો . તેથી લાઉડ સ્પીકરનો 
ઉપયોગ આવશ્યકતા હોય તો જ કરવો જોઈએ. આનાર્થી એ પણ જાણકારી મળે છે કે 
જરૂરત વગર અવાજ ઊંચો કરવાના કૃત્યને શરીઅતે પસંદ કર્યું નથી, તેથી નમાઝ 

સિવાય જલ્સા-જુલૂસ અને તહેવાર-પ્રસંગોએ પણ વ્યર્થ અવાજ ઊંચો રાખવો અને 
નિરર્થક લાઉડ સ્પીકરનો ઉપયોગ ઉચિત નહીં હોય, વિશેષતઃ તેવા સમયે જયારે કે તે 
બીજા લોકો માટે તકલીફ અને દુઃખનું કારણ બને. 


(૪) લાઇન તોડીને આગળ વધવું : 
હક્ક મારવાનો એક પ્રકાર એ પણ છે કે જ્યાં લોકો લાઇનમાં ઊભેલા હોય 


? 


અને એક-પછી-એક તેમને કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી હોય, ત્યાં લાઈન તોડીને આગળ વધી 
જવું કે લાઇનમાં ઊભા રહ્યા વગર પોતાના સંબંધોના આધારે લાઇનમાં ઊભા રહેલાં 
લોકોથી પહેલાં જ અપેક્ષિત વસ્તુ મેળવી લેવી. જેમ કે બેંકમાં નાણા જમા કરનાર 
અથવા ઉપાડ કરનાસ્‌ વેપારીઓની સંખ્યા વધી જાય છે, તો ત્યાં શિસ્ત અને વ્યવસ્થાને 
બહેતર બનાવવા માટે લાઇન બનાવીને લોકો ઊભા થઈ જાય છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ 
પાછળથી આવીને પોતાની તાકાત અને જોરના આધારે લાઇનમાં આગળ આવીને 
ઊભો થઈ જાય,.અથવા બેંકના કર્મચારીઓ સાથે સંબંધોની બુનિયાદ પર પોતાનું કામ 
પહેલા કરાવી લે, તો આ કૃત્ય લાઇનમાં ઊભા રહેલાં લોકોનો હક્ક મારવાનું કર્યુ 
કહેવાશે. કેમ કે લાઇનમાં લોકો પહેલાંથી જ ઊભા રહેવાને કારણે તેમનો હક્ક હતો કે 
તેમનું કામ.પહેલાં થાય, એક પછી એક આ હક્ક બીજાને મળતો જતો, પરંતુ તેમનાથી 
પહેલાં આ વ્યક્તિએ પોતાનું કામ કરાવીને તેમનો હક્ક છીનવી લીધો, જે નિઃશંકપણે 
શરઈ દષ્ટિએ કસૂર અને મોટો ગુનાનું કારણ છે. રેલ્વે અને એરટિકિટ લેવા માટે લાઈનમાં 
આગળ વધી જવાનો પ્રશ્ન હોય કે દૈનિક જીવનમાં પડતાં કામકાજમાં બીજા લોકોથી 
- આગળ વધી જવાનો, આ તમામ મામલાઓમાં હક્કોનું હનન કરવું અને બીજાઓને 
તકલીફ પહોંચાડવાનો ગુનો છે. 


શરીઅતે શિસ્ત અને વ્યવસ્થા, સભ્યતા અને વિવેકશીલતાની શિક્ષા આપી 
છે. કોઈ એવું કાર્ય, જેનાથી વ્યવસ્થા ખોરવાતી હોય, તે બીજા લોકો માટે તકલીફનું 
કારણ બને છે. તેથી તેની મનાઈ કરવામાં આવી છે. હઝરત અનસ રદિ.નું નિવેદન છે 
કે એક વખતે રસૂલ અકરમ સલ્લ.ને પીવા માટે બકરીનું દૂધ એક વાટકામાં આપવામાં 
આવ્યું. આપ સલ્લ.ની જમણી બાજુ એક ગ્રામવાસી હતો અને ડાબી બાજુ હઝરત 
અબૂબક્ર સિદ્દીક રદિ. હતા. હઝરત ઉમર રદિ. પણ ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. તેમણે અરજ 
કરી : હે અલ્લાહના રસૂલ ! આ બચેલું દૂધ અબૂબક્રને આપો. (કેમ કે તે લોકોમાં શ્રેષ્ઠ 
અને વધારે ગુણવાન હતા.) પરંતુ આપ સલ્લ.એ તે વાટકો તે ગ્રામવાસીને આપ્યો, જે 
જમણી બાજુ હતો અને પછી આપ સલ્લ.એ ફરમાવ્યું : ““જમણા પછી ડાબાનું ધ્યાન 
રાખો. (સહીહ બુખારી, કિતાબુલ મસાકાહ, હ.નં.૨૧૮૧) 


હઝરત અબૂબક્ર સિદ્દીક રદિ., આમ તો હુઝૂર અકરમ સલ્લ.ના પ્રિય અને 
ઉચ્ચ દરજ્જાના માલિક હતા, તેમ છતાં તેઓ ડાબી બાજુ હતા, તેથી આપ સલ્લ.એ 
બચેલા દૂધનો વાટકો તેમને ન આપ્યો. એટલા માટે કે શરીઅતે [નિયમ નક્કી કર્યો છે કે 
કોઈ વસ્તુની શરૂઆત જમણી બાજુથી કરવી જોઈએ. ડાબી બાજુ ગ્રામવાસી હતો. 
કઝ ડક 5 


8] 


તેથી આ નિયમના પ્રકાશમાં બચેલા દૂધ પર તેનો જ અધિકાર હતો, તે દૂધ તેને જ 
આપવામાં આવ્યું, અને પછી એ પણ સ્પષ્ટતા કરી દેવામાં આવી કે એક પછી એક 
એક-બીજાને આપવામાં આવે, છેલ્લે તે વાટકો હઝરત અબૂબક્ર રદિ.ને મળ્યો. આનાથી 
સ્પષ્ટ થાય છે કે લાઈનમાં ઊભા રહેલાં લોકોનો એક પછી બીજાનો હક્ક હોય છે. 
કોઈના માટે જાયઝ (ઉચિત) નથી કે તે કોઈપણ વ્યક્તિને તેના આ હક્કથી વંચિત કરી 
દે અથવા તેમાં હસ્તક્ષેપ કરે કે દખલ કરે. 


(૫) બીજાની નોકરી પર બળજબરીથી કબજો કે બીજાની નોકરી પાવી લેવીઃ 


આજે સમાજમાં એ રીત પણ ખૂબ જ ખરાબ રીતે ચાલી નીકળી છે કે સરકાર 
તરફથી નોકરી માટે કોઈ વ્યક્તિનું નામ નક્કી કરી દેવામાં આવે છે, તેની મંજૂરીના 
કાગળો પણ મોકલી દેવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક લોકો લાંચ આપીને અથવા સરકારી 
અધિકારીઓ સાથે સંબંધોના કારણે નામમાં ફેરફાર કરાવી દે છે. આ સરાસર અન્યાય, 
જુલ્મ અને હક્ક મારવાનું કૃત્ય છે. તે હક્ક, જે સરકાર અને વ્યવસ્થા તરફથી એક યોગ્ય 
અને સાચા હક્કદારને આપવામાં આવ્યો હતો, આ વ્યક્તિએ તેને છીનવી લીધો, અને 
આ એવો હક્ક છે, જે છીનવી લેવાથી આ હક્કદાર વ્યક્તિના સમગ્ર આર્થિક જીવન 
પ્રભાવિત થશે અને તેને સખત નુક્સાન થશે. આનું કારણ ખરેખર તે વ્યક્તિ બન્યો, 
તેથી તેનો બોજ પણ તે જ ઉઠાવશે. રસૂલે અકરમ સલ્લ.એ એક વખતે ફરમાંવ્યું : 
“કોઈ વ્યક્તિ પોતાના ભાઈના સોદા પરસોદો ન કરે અને ન પોતાના ભાઈના નિકાહના 
પૈગામ પર પોતાનો પૈગામ મોકલે, જ્યાં સુધી કે તેની ચોખ્ખી પરવાનગી ન મળી 
જાય.” (સહીહ મુસ્લિમ, કિતાબુન્‌-નિકાહ, હ.નં.૨૫૩૧) પી 


સોદો પૂરો થઈ જવા કે નિકાહનો સંબંધ મંજૂર કરી લીધા બાદ તેના પછી 
કોઈપણ વ્યક્તિતતે તેમાં અવરોધ ઊભો કરવાનો કે દખલગીરી કરવાનો અધિકાર નથી; 
કેમ કે એ વાત નક્કી થઈ ગયા પછી તેં તેનો હક્ક બની ગયો. હવે તેમાં કોઈપણ 
પ્રકારની કોશિશથી ફેરફાર એ બળજબરીથી કબજા કરવા સમાન કૃત્ય હશે. બરાબર 
એ જ પ્રમાણે અહીં પણ નોકરી માટે નામોની પસંદગી પછી પોતાનાં પ્રયત્નો અને 
ભાગદોડથી નામમાં ફેરફાર પ્રતિબંધિત ઠરશે અને આવું કૃત્ય બળજબરીપૂર્વક બીજાની 
નોકરી પડાવી લેવાનું કૃત્ય ઠરશે, જેની શરઈ રીતે પરવાનગી નથી. 


ક્યારેકકોઈ કંપની કે સંસ્થામાં કામ કરનારાં લોકો અધિકારીઓ અથવા માલિકને 


એક-બીજાની ફરિયાદ એટલા માટે કરતા હોય છે કે તેઓ તેમની નજરમાં સંદિગ્ધ બની, 
જાય અને સંતોષ ન હોવાને લઈને તેમને નોકરીથી કાઢી મૂકે. તેનો હેતુ પોતાના કોઈ * 


5] 


સંબંધી કે મિત્ર કે સાથીદારને ત્યાં પ્રવેશ કરાવવાનો હોય છે. આ કૃત્ય હક્ક મારવા અને 
અન્યાય અને અતિરેકની સાથે માનવતાની દષ્ટિએ પણ ખૂબ નિમ્ન પ્રકારની અને 
પાષાણહૃદયી હરકત છે. દરેક વ્યક્તિને પોતાની શક્તિ અનુસાર આજીવિકા માટે કોશિશ 
કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ એ કોશિશ એવી ન હોવી જોઈએ કે 
જેનાથી બીજાને નુકસાન થાય, અથવા તેનું દિલ દુઃખે. અલ્લાહ 'રાઝિક' છે, રોજી 
આપનારો છે. તેના પાલન-પોષણ કરવાના અને રોજી પૂરી પાડવાના સામર્થ્ય પર દરેક 
મુસલમાનને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. આજીવિકાના હજારો જાયઝ અને ઉચિત 
રસ્તાઓ છે, કોઈ એકને પસંદ કરીને પોતાની આર્થિક સ્થિતિ બહેતર બનાવી શકાય 
છે. પરંતુ આજીવિકાના, જો અનુચિત અને નાજાયઝ રસ્તાઓ અપનાવવામાં આવશે, 
તો ત્તેનાથી કદાપિ શાંતિ અને સંતોષની રોજી મેળવી શકાશે નહીં. 


(૬) જાહેર રસ્તાઓ પર ગેરકાયદેસર કબજો : 


આપણા દેશમાં જાહેર રસ્તાઓ પર ગેરકાયદેસર કબજો કરવાનું ચલણ પણ 
સામાન્ય છે. પોતાનાં મકાન કે દુકાનની સામેથી પસાર થતાં 'રસ્તાના મોટાભાગના 
હિસ્સા પર કબજો જમાવી લેવામાં આવે છે, જેનાથી ચાલવાવાળાઓને પરેશાની અને 
મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ પણ લોકોના હક્ક મારવાનો એક પ્રકાર છે; 
એટલા માટે કે આ જાહેર રસ્તો હોય છે, તેના સાથે બધા લોકોના હક્ક જોડાયેલા છે. 
કોઈનું ધર કે દુકાન અને જમીન-જાયદાદ રસ્તાના કિનારે હોવાથી તે રસ્તો ન તો તેની 
માલિકીનો બની જાય છે અને ન બીજાઓની સરખામણીમાં તેનો હક્ક વધી જાય છે. 
તેથી પોતાના મકાન કે દુકાનની સામેથી નીકળતા રસ્તાનો એ રીતે ઉપયોગ કરવો કે 
તેનાથી બીજા લોકોને તકલીફ થાય અને ત્યાંથી પસાર થતાં લોકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ 
બને, એ યોગ્ય નથી. આવા કૃત્યમાં હક્ક મારવાના ગુનાની સાથે તકલીફ પહોંચાડવાનો 
અને જાહેર પ્રજાની જમીન પર ગેરકાયદેસર અને નાજાયઝ કબજાનો ગુનો પણ સામેલ 
છે. એક મુસલમાનને મુસલમાનની હેસિયતે આનાથી દૂર રહેવું જોઈએ કે દુનિયામાં જો 
કોઈ વ્યક્તિએ તેના તાકાત અને શક્તિશાળી હોવાને કારણે કે ફિત્નો ઊભો થવાના 
ડરને લઈન તેને કંઈ નથી કહ્યું, પણ આખિરતમાં તો તેની પૂછપરછ જરૂર થશે અને 
અલ્લાહને તેનો જવાબ અવશ્ય આપવો પડશે. તેથી આદરણીય ફુકહા અને શરીઅતના 
વિશેષજ્ઞોએ જાહેર રસ્તાઓ પર દુકાન લગાવવા અથવા તેના પર કોઈપણ પ્રકારનું 
બાંધકામ કરીને કબજો કરવાના કૃત્યને તાજાયઝ ઠેરવ્યું છે, બલ્કે પોતાના મકાનની તે 
બારી જે જાહેર રસ્તાના કિનારે હોય, તેના પર એ રીતે છજું નાખવું કે જાહેર રસ્તાનો 


[10] 


કેટલોક ભાગ તેના નીચે આવી જાય, તેનાથી પણ શરીઅતમાં મનાઈ કરવામાં આવી 
છે, જો કે છજું નાખવાથી જાહેર રસ્તાની જમીન પર કબજો નથી થતો, બલ્કે માત્ર 
ખુલ્લા વાતાવરણનો ખૂબ ઓછો ભાગ જ વપરાય છે ! વિચાર કરો કે શરીઅતનો 
કાયદો આ બાબતમાં કેટલો સંવેદનશીલ છે ! 

આ અને આ પ્રકારનાં ઘણાં એવા પ્રકારો છે, જેમાં લોકોના હક્કોનું હનન 
થાય છે અને તેના પરિણામે અક્ષમ્ય અપરાધ અને સખત ગુનાઓનું આપણે આચરણ 
કરતા રહીએ.છીએ અને આપણને તેનો અહેસાસ સુદ્ધાં નથી હોતો. લોકોએ દીન અને 
શરીઅતને મસ્જિદો અને મદ્રસાઓ , નમાઝ, રોઝા અને કેટલીક વિશેષ ઇબાદતોમાં કેદ 
કરી રાખ્યા છે અને એવું જ માને છે કે એમને માત્ર એટલું જ કરવાનું છે અને તેઓ એટલું 
જ કરી'શકે છે; જો કે શરીઅતે સમગ્ર જીવનના મામલાઓને પોતાનામાં સમાવી લીધા 
છે. જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી, જીવનનું કોઈ એક પાસું પણ એવું નથી, જેના વિશે 
શરીઅતે મૂલ્યો, સિદ્ધાંતો અને નિયમો ન આપ્યા હોય; વિશેષતઃ 'હુકૂકુલ ઇબાદ'નું 
ક્ષેત્ર અત્યંત સંગીન અને સંવેદનશીલ છે. કુરબાન અને હદીસમાં એવા લોકો માટે કડક 
સજાની ધમકીઓ આપવામાં આવી છે, જેઓ બીજાઓના હક્કો અને અધિકારોનું હનન 
કરીને દુનિયાથી ચાલ્યા જાય. અલ્લાહ “ગફર' (પરમ્‌ ક્ષમાશીલ) અને “રહીમ' (પરમ્‌ 
દયાળુ) છે. તે કયામતના દિવસે, ચાહે પોતાના હક્કો માફ કરી દે, પણ બંદાઓના 
હક્કો માફ નહીં કરે; બલે પ્રત્યેક હક્કનો બદલો હક્કદારને અપાવવામાં આવશે, 
જ્યારે કે એક-એક નેકી અને સત્કર્મ પણ તે દિવસે દુનિયા અને તેની સાથે જોડાયેલ- 
સંબંધિત દરેક વસ્તુથી ઉત્તમ હશે. હક્કોને મારવા અને છીનવી લેવા વિ-] આટલી કડક 
ધમકી છતાં બીજાઓનાં ધન-સંપત્તિ પર કબજો કરી લેવાનાં કૃત્યને જ્યારે કે લોકોએ 
ખૂબ સહજ, સ્વાભાવિક અને સામાન્ય સમજી લીધું છે , તો પછી હક્કોનાં હનનના જે- 
જે પ્રકારો અને રીતોનો ઉપર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, તેનું તો પૂછવું જ શું ? રાત- 
દિવસ આ પ્રકારના હક્કોને મારવાના કૃત્યને આપણે આપણી ઓળખ બનાવી લીધી 
છે, બલ્કે આજે તો આ હક્કોને મારવા અને છીનવી લેવાનું કૃત્ય બહાદૂરી અને વીરતાની 
નિશાની બની ગયું છે. આ હક્કોને મારનારાં લોકો પોતાની જાતને હોશિયાર અને 
જાગૃત અને શૂરવીર સમજે છે. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ હક્કોને હાનિ પહોંચાડવા 
અને તેના પર કબજો કરી લેવાના મામલાની પણ “હુકૂકુલ ઇબાદ'માં આવતા અન્ય 
મામલાઓની જેમ જ પૂછપરછ થશે , બલ્કે તેની સંવેદનશીલતા અને ગંભીરતાને જોતાં 
વ્યક્તિગત હક્કોની સરખામણીમાં આવા જાહેર હક્કો વધારે સખત અને મહત્ત્વનાં 
હોય છે; કેમ કે “હુકૂકુલ ઇબાદ'ના ગુનાઓ કેવળ તૌબા અને ક્ષમાયાચનાથી માફ થતાં 


[11] 


નથી, બલે તેની માફી માટે તે વ્યક્તિનું માફ કરવું આવશ્યક છે, જેનો હક્ક મારવામાં 
આવ્યો છે. આમ, વ્યક્તિગત હક્કમાં તો માફી માગી શકાય છે અથવા હક્ક અદા કરી . 
શકાય છે, પણ જાહેર પ્રજાનાં હક્કોને મારવા કે છીનવી લેવાના મામલામાં, જો કદાચ 
પસ્તાવો થાય અને તૌબાની ઇચ્છા પણ થાય, તો કોની-કોની અને કેટલાથી માફી માગી 
શકાશે ? સ્પષ્ટ છે કે જે લોકોના હક્કો મારવામાં કે છીનવી લેવામાં આવ્યા હોય, તે ન 
તો નિશ્ચિત છે અને ન તેના વિશે વિગતવાર જાણકારી છે ! તેથી દરેકની પાસે જઈને 
માફી માગવી અને છીનવી લેવાયેલાં કે કબજે કરી લેવાયેલાં હક્કોને અદા કરવું પણ 
સંભવ નથી. 


તેથી તે લોકો, જેઓ આખિરત અને કયામતના દિવસે હિસાબ-કિતાબ પર 
લિશ્વાસ ધરાવે છે, તેમણે આજે જ લોકોનાં હક્કો મારવા અને છીનવી લેવાથી દૂર 
રહેવાનો સંકલ્પ કરી લેવો જોઈએ. કયામતના દિવસની- ભયાનકતાથી, જો આજે જ 
દિલને જાગૃત ન કરી લેવામાં આવ્યું, તો તે દિવસ ખૂબ નુકસાનનો દિવસ હશે, જેની 


આ. દુનિયામાં કલ્પના પણ કરવી મુશ્કેલ છે !! 


[2] 


